



જાગૃત ઉજાગણ 


શ્રી સગમેશ્વર દેવરૂખ તાલુકા યુવા સંઘ 
અને શ્રી રત્તાગિરી - સિંધુદુર્ગ જિલ્લા યુવાસઘ નું 
ગૌરવ. 

શ્રી સતીષ હરીલાલ છાભૈયા, જલારામ 
ટ્રેડિંગ કંપની, સંગમેશ્વર. જેઓની ભારતીય 
જનતા પાર્ટી યુવા મોર્ચા રતાગિરી જિલ્લાના 
કોષાધ્યક્ષ (1૦૯5૫1૦૦) તરીકે ગૌરવરૂપ વરણી 
થવા બદલ તાલુકા યુવા સંઘવતીથી તેમનુ 
શુભેચ્છા સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યુ હતુ. 





સન્માન સમારોહ પ્રસગે ઉપસ્થિત યકી યુવાસંઘ ના પ્રમુખ શ્રી વિનોદભાઈ દિવાણી અને 
મહામત્રી શ્રી મુકેશભાઈ ભગત વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 


વિશેષ મા સતીષભાઈ ના પિતા શ્રી હરીભાઈ છાભેયા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા 
ઉપપ્રમુખ પદે સેવા આપી રહ્યા છે . 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસઘ, - : મહાત્મા ગાધી રિજિયન : 
મહાત્મા ગાધી રિજિયન ના ચેરમેન શ્રી વિપુલભાઇ પોકારના પુત્ર હેત પોકારના ૧૮ માં જન્મ 
દિવસ નિમિત્તે વૃક્ષારોપણ કરી પર્યાવરણ ની જાળવણી ના કાર્યસાથે જન્મ દિવસ ની ઉજવણી કરી હતી. 


તેમના આ પર્યાવરણ હિત ના કાર્યમાં નર્મદા કાઉન્સિલ સેક્રેટરી ડો. વિપુલ છાભૈયા, સેન્ટ્રલ 
સ્પોર્ટ્સ કન્વિનર €/ પંકજભાઈ પારસિયા, 1/ઉ1ર ના ૪$૬૮ કન્વિનર રમેશભાઈ છાભૈયા, નરોડા 
યુવા મડળ ના પૂર્વ પ્રમુખ હસમુભાઇ સુરાણી અને અશોકભાઈ રગાણી એ હાજરી આપી હતી. 


વિશેષ મા વિપુલભાઈ પોકારે તેમના પુત્ર હેતના જન્મ દિવસ ને યાદગાર બનાવવા દીકરા નુ ૪૬૯ 
સભ્યપદ મેળવ્યુ અને સાથે સાથે તેમની ભત્રીજી કિંજલ પોકાર નુ પણ ૪૬[#(ફોર્મ ભર્યું છે. 
હેત ને તેના જન્મ દિવસ ની હાર્દિક શુભેચ્છા સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની શુભકામનાઓ . 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તાઃ:-૦૮/૦૯/૨૦૨૦ 


પ્રતિતિધિ :- નિલેશ સુરાણી, તલોદ. 
પોતાના ૦૮-૯-૨૦૨૦ ના રોજ જન્મદિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય 
બની સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 


ત 
૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૧ ૦૦ મા પ્રશ્ન ..-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦-૦ 


ગઇકાલે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના એક મિનિટમાં સમાચાર ની વીડિયો ક્લિપ મા પૂછાતા 
જ્ઞાન વર્ધક પ્રશ્નો ની સખ્યા ૧૦૦ એ પહોચી હતી. અને અત્યાર સુધીમા હજારો લોકો ના જવાબો 
પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ ને મળ્યા છે... જેમાથી દરરોજ એક વિજેતા ઘોષિત થાય છે. 


ઝં જે 
“ૂૂ રૂ5 પી ધ વત સાઘત ૪ત્ાના સઅળાહત હઅણકાન બઠલ ત્રહ્લાજ તદ્ન તસાનાત સવ તા “ ભાને 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


"કોલકત્તા ની હુગલી નદી ને કિનારે સ્વામી વિવેકાનદ દ્વારા સ્થાપિત રામકૃષ્ણ મિશન ના 
હેડ ક્વાર્ટર તરીકે એક મઠ છે, તેનુ શુ નામ છે..?? 


સાચો જવાબ : બેલુર મઠ 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા ઃ હંસાબેન રમણીક લીંબાણી - કલ્યાણ. 9665563386. 


તેમનો કચ્છ સાથે થેશુસ સબંધ હતો...?? 


"રા' ખેંગાર 5 સા કોણ હતા.. ? _અને 


પો 9 જવાબ આપના નામ અતે ગામ મ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 








ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 
શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા (1011151601 01 
“10401, 0001. 01 ઉ1|દ્વાહ) અને શ્રી 
વિભાવરીબેન દવે (11111501 01 3દ્વાં6, 11/01101 
દઉ 01110 ૫/01દ્વ€, £ત1101|01, 00ળં. 01 
ઊ|દ્દ્ા) ના માર્ગદર્શન અને અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ 
શિક્ષણ આપતી કોલેજો અને કોલેજોના 
પ્રાધ્યાપકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ, બેસ્ટ અને 
ઇનોવેટિવ પ્રેક્ટિસ માટે શ્રી અંજુ શર્મા (અગ્ર 
સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ) તથા શ્રી એમ. 
નાગરાજન (કમિશનરશ્રી, હાયર એજ્યુકેશન) 
હારા શ્રેઠ કોલેજો અને શ્રેઠ અધ્યાપકો તરીકે 
શિક્ષક દિનના રોજ ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પરથી 
સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. 


ખ્‌ 


શ્રેષ્ઠ કોલેજો અને શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકોનું લિ લિસ્ટ નીચે મુજબ છે. 


ખસ 


શ્રેષ્ઠ કોલજોઃ 


(803 ₹011000 |॥ 110100્તા1૫€ ગિદ0ાં00$ & 01110 2૮01110) 
0010111011 11011000110 001666, ।/00ત5૮. 
પા|દ્વાદ્વાં 1115 ત્વ1ઉ 500100 001666, ॥|3011000, 1111100000. 
૭/1. (. 5. 11. (દ105૮0દદ 1/21 001000, 3૮|01. 
૭1160 |/. 2 51 115 દ્વાઉ ૭0101000 001666, ૭11010 દઉતા, 
૭111 101. 2 7113, ૭1. 1/1. 0. 2ત્વ101 દ 5010106 & 51 1/. [.. 51 00111100100 €016066, ગિંપહ્યાં. 
શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકો (સરકારી કોલજો) 
(8031 10૮0101 101 111001૫0 ગિત 003 11 00001111011 00110003) 
(૧) 11 81101 5. *દ્વા0। (3॥11 16. [(. 30517115 001660, [ળદ્11ત0ત1) ઝિ'. બ્રિજેન ભગત વિથોન. 
(૨) ૭01103| 1 0દ1)/દ (ઊ।|ત્વાહ્ાં /115 દવ1ઉ 50101000 001600, 1301060) 
(૩) )1 2દ્વા16| ગદ્વાંઉ (3000111001/115 001600, 3દ31/દઉ) 
શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકો (ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ કોલજો) 
(8031 12૮0101 101 110100૮1૫0 ગિ'તળીં€€$ |॥ ળા |॥ 0) 
(૧) 0111ત॥ /. |/દ્વા10ત્ઞ ( 30160 3. 0). »દ્વાં। 115 ત્વાઉં 0. |/. ઝદ્વાંઉ 00101100100 001660, /110ત1, 
1219) 
(૨) 01 ]ં$1દ્વ]. ઉ03૫/દ્ા1ં ( 1014117115 0 500100 0011060) 
(૩) 01 1401 2 ૫/1દ્વા॥1| (2 0. [/. ઊદ્વણાદ્વાં0 10801013 11100 0011060) 
શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકો (ટેક્નિકલ કોલેજો) 
(8031 1001019 101 00001111101 1001110૮ ૪0106053) 

(૧) ૪૦6031 0દ્વા।ઊત્ઞા (00. [1011000116 0016066, 2દ્વાત્વા101૫0 
(૨) પદાતા(1/. 001 0હ્વૌ (311116. 4. 2011001110, 3111101) 
(૩) ।01111111| 8. ગિ] ત0દ| (00170111101 201/10011110, ઉત10011120દ00) 

તમામ કોલેજો અને અધ્યાપકોને ખુબ ખુબ અભિનંદન 

ઝે” બ્રિજેન ભગત મૂળ ગામ વિથોણના હાલે અમદાવાદ. 

તેઓ એ અથશાસ્ત્રમા ૩14 કરેલ છે . 

તેઓના ઘડતર માં તેમના મામા ઝિ. મોહનભાઈ છાભૈયા (આણંદ) નો પુર્ણ સાથ અને તેઓએ 
મોહનભાઇ ની કોલેજ મા સાત વર્ષ અધ્યાપક તરીકે સેવા આપી , પછી સરકારી કોલેજ મા ભરતી થઈ. 
આપણા યુવાસંઘ ના પૂર્વ મહામત્રી નુ નેતૃત્વ કરનાર અને હમેશા નાવીન્યતા લાવનાર ડો.મોહનભાઇ 
આવા અનેક ને ડાયમડ ની જેમ પોલીસ કરી ને એજ્યુકેશન ક્ષેત્ર મા કકપા ના દીકરા દીકરી ને ચળકતા 
કર્યાછે... 

બેસ્ટ અધ્યાપક ના રેક નબર ૦૧ પર આવનાર )િ' બ્રિજેન ભગત મણિનગર સરકારી કોલેજ મા 
શિક્ષણ આપે છે , અને ગાધીનગર મા પણ તેમની કલાસ ૦૨ ઓફિસર તરીકે ની વરણી છે... 

ખુબજ ઉત્તમ પ્રકાર નુ ટેલેન્ટ ધરાવનાર આ યુવા ને ગુજરાત સરકાર દ્વારા નવાજવમા આવેલ છે 
જે આપણી સમાજ ની પ્રથમ ઘટના બની છે... 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ના આ એજ્યુકોઝ ના પંચામૃત ને આપણે તમામ 
અભિનદીત કરીયે... 


યુવા સંઘ ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન ની ટર્મ ૨૦૨૦-૨૨ માટેની પસંદગી સમિતિના સભ્યોનું 
લિસ્ટ જે અમોએ રીજીયનની 0૦૫॥।-_11પ£ કારોબારી સભામાં મજૂરી સાથે અને જે તે સભ્યોના 
કન્ફોર્મેસન બાદ નક્કી કરેલ છે જે નીચે મુજબ છે. 


૧) શાતિલાલગોગારી, ગાધીનગર, મો. 9825033740. 
ર) મોહનભાઈપોકાર, પાલનપુર, મો. 9824434550. 
૩) દિનેશભાઈ મૈયાત, કલોલ, મો. 98242960601. 
૪) દિનેશભાઈ ગોગારી, ગાધીનગર, મો. 9909973777. 
૫) જીતેન્દ્રભાઈ રામાણી, માણસા, મો. 9998513075. 
૪) દિનેશભાઈપોકાર,12૦, કલોલ, મો. 9427061102. 
૭9) દિનેશભાઈવાડિયા,ર૦€, ડીસા, મો. 9427647092. 


